Ojuse Musulumi si Ẹbi rẹ 


IYorùbá -U,,: 1 


Lati Ọwọ: 


Dr. Mubarak 2akariya Al imam 


Atunyewo: 


Rafiu Adisa Bello 
Hamid Yusuf 


2015 - 1436 


IslaqmhHOouse.... 


(UyyJi Awi) 


ik$ 
eb)! j$) ka o 


ṣù Lojo wà) 


as ya 


2015 - 1436 


IslaqmhHouse.... 


BISMILLAHIR RAHMANIR RAHEEM 





Kinni o njẹ okun ibi tabi ẹbi rẹ? 


Okun ẹbi ni awọn ohun ti o so awọn eniyan papọ, 
gẹgẹ bii iya ati baba, iya iya ati baba baba, ọmọ ọkunrin 
tabi obinrin, awọn ẹbi baba ati iya, bakanna ni okun ibi 
nbẹ laarin ẹgbọn si aburo, laarin ọmọ iya kan naa , ati 
ọmọ baba kan naa (ọbakan), o si tun wa laarin ọmọ 
ẹgbọn ati ọmọ aburo, ati bẹẹ bẹẹ lọ ninu awọn eniyan ti 
o jẹ pe inu iran kan naa ni wọn ti jade, o le jinna tabi ki o 
sun mọ. 


Kinni ojuse ti Islam nfẹ ki Musulumi o se si ẹbi rẹ? 


Islam mọ pataki ẹbi pupọ, idi niyi ti ko se fẹ ki o 
bajẹ rara, ti o si gbe ofin kalẹ, ti o si paa l'asẹ wipe: 
(Maa fun awọn alasun mọ rẹ ati awọn alaini ni ẹtọ wọn, 
ibi eleyi ni oore wa fun awọn ẹniti wọn fẹ ri oju rere 
Ọlọhun, ati wipe awọn ti wọn ba n se ohun ti a sọ yii, 
awọn ni wọn o ri ere jẹ ni ọdọ Ọlọhun) ISurat roomu: 
351. 


Eleyi jẹ ki a mọ wipe ọranyan ni fun Musulumi lati maa 
se daada si ẹbi ati ibatan rẹ, ki o si maa fun onikaluku 
wọn ni ẹtọ wọn, bi o ba se ni agbara to, ati bi agbara rẹ 
ba se mọ. 


Bakanna ni Ọlọhun ti se ikilọ wipe okun ibi ko 
gbọdọ ja lati ọwọ wa, nigbati O n sọpe: (Ẹ bẹru Ọlọhun 
Ọba eyiti ẹ fi nbẹ ara yin, bakanna ki ẹ bẹru okun ibi, ki 
o ma ja lati ọdọ yin, dajudaju oju Ọlọhun to gbogbo yin). 
ISurat Nisaa: 11. 


Lẹyin ti Ọlọhun ti pa asẹ, ti o si se ikilọ, o gbe iya 
kalẹ fun ẹniti o ba ru ofin naa, ti ko si gbọ ikilọ, O sọ pe: 
(Ati wipe gbogbo awọn ti wọn ko mu adehun ati ileri 
Ọlọhun sẹ, ti wọn si tun ja okun ẹbi, eyi ti Ọlọhun pa asẹ 
ki wọn o maa so pọ, ki wọn si se daadaa si wọn, ti wọn si 
tun ba aye jẹ, awọn ti awi yii, Ọlọhun yoo gbe ikẹ jina si 
wọn, wọn ko si nii ri ile rere de si ni ọrun). ISurat ra! d: 
251. 


Kinni anfaani ti a le ri ti a ba n se daada se ẹbi wa? 


Musulumi gbọdọ mọ daju wipe anfaani pupọ ni o 
wa ninu gbogbo asẹ ti Ọlọhun ati ojisẹ Rẹ ba pa, anfaani 
ni ile aye ati ni ọrun, sugbọn kiise gbogbo anfaani yi ni a 
le mọ. 


Diẹ ninu awọn anfaani ti o wa fun sise daada si 
ẹbi niyi: 


1- O jẹ ọkan ninu amin ti a fi le mọ pe eniyan ni 
igbagbọ si Ọlọhun ati ọjọ ikẹyin. Anabi liIkẹ ati ọla 
Ọlọhun ki o maa ba al sọ pe: "... Ẹniti o ba ni 


ki 


igbagbọ si Ọlọhun ati ọjọ ikẹyin ki onitọhun maa se 
daada si ẹbi rẹ̀. 


O jẹ okunfa ti arisiki eniyan yoo fi di pupọ, ti 
alubarika yoo fi wọ inu rẹ. 


O si tun jẹ okunfa ẹmi gigun fun eniyan, ti alubarika 
yoo fi wa ninu asiko ti eniyan yoo lo ni aye. Ojisẹ 
Ọlọhun. likẹ ati ọla Ọlọhun ki o maa ba aj sọ pe: 
"Ẹniti o ba n fe ki Ọlọhun fun ohun ni ẹmi gigun ati 
arisiki ti o fẹ, ki onitọhun o maa se daada si ẹbi rẹ̀. 


O jẹ ohun ti yoo gba eniyan silẹ ni ọdọ Ọlọhun. 
Ojisẹ Ọlọhun lLikẹ ati ọla Ọlọhun ki o maa ba aj sọ 
pe: "Gbogbo okun ibi ni yoo wa ni ọjọ ikẹyin, ti yoo 
si duro si iwaju awọn eniyan rẹ, ti yoo si maa jẹ ẹlẹri 
fun ẹni ti o ba se daada wipe o se daada si awọn ẹbi 
rẹ, bakanna ni yoo si maa jẹ alatako fun ẹniti ko ba 
se daada si ẹbi re wipe, ko se daada si awọn ẹbi rẹ̀. 


O jẹ ọkan ninu ohun ti o le mu eniyan wọ aljannah. 
Ojisẹ Ọlọhun likẹ ati ọla Ọlọhun ki o maa ba aj sọ 
pe: "Ẹyin eniyan, ẹ maa salama si gbogbo ara yin, ki 
ẹ si maa fun awọn eniyan ni ounjẹ, ki ẹ si maa se 
daada si awọn ẹbi yin, ki ẹ si maa ki irun (nafilat) ni 
oru, ni asiko ti awọn eniyan ti sun asunwọra, ti ẹ ba 
se eleyi, pẹlu irọrun ni ẹ o fi wọ aljannah"'. 


6- 


O jẹ ọkan ninu awọn ọna ti o maa n se okunfa ki 
Ọlọhun fẹran ẹru Rẹ, nitoripe Ọlọhun ni ifẹ si ki a se 
rere si ẹbi, ẹniti o ba n se rere si awọn ẹbi rẹ eyiti o 
jinna ati eyiti o sunmọ, Ọlọhun yoo ni ifẹ si ẹni naa. 


Ọlọhun ko ni d'oju ti ẹni ti o ba n se daada si ẹbi rẹ, 
eleyi wa ninu ọrọ ti iya wa Khadija IKi Ọlọhun yọnu 
si iÌ sọ fun anabi nigbati o wa ninu ipaya ati ẹru jẹjẹ 
wipe: 'Mo n fi Ọlọhun bura wipe Ọlọhun ko nii jẹ ki 
oju ti ọ ni igba kankan, nitoripe iwọ maa nse daada 
si awọn ẹbi rẹ... .. 


Ewu tabi aburu ti o wa nibi ki eniyan ma se 
daadaa si ẹbi? 


Ọlọhun ko ni gba gbogbo isẹ rere kankan lọwọ ẹniti 
o nse aburu si ẹbi rẹ. Anabi wa lIkẹ ati ọla Ọlọhun ki 
o maa ba al sọ pe: "Ọlọhun ko ni gba isẹ ẹni ti o n se 
aburu si ẹbi rẹ̀. 


Ẹniti o ba n se aburu si ẹbi rẹ; ko ni ri ikẹ Ọlọhun, 
ibinu Ọlọhun ni yoo maa ri. Ọlọhun sọ pe: (Ati wipe 
gbogbo awọn ti wọn ko mu adehun ati ileri Ọlọhun 
sẹ, ti wọn si tun n ja okun ẹbi, eyi ti Ọlọhun pa asẹ 
ki wọn o maa so pọ, pẹlu ki wọn maa se daadaa si 
wọn, ti wọn si n ba aye jẹ, awọn ti a wi yii, Ọlọhun 


35 


4- 


S- 


yoo gbe ikẹ jina si wọn, wọn o si nii ri ile rere de si 
ni ọrun). ISurat ra'd: 251. 


Ẹniti o ba n se aburu si ẹbi rẹ, ko ni wọ alujanna ni 
ọrun, gẹgẹ bi Anabi wa likẹ ati ọla Ọlọhun ki o maa 
ba alJ se sọ pe: "Ẹniti o ba n se aburu si ẹbi rẹ, ko ni 
wọ aljannah"'. 


Ẹniti o ba n se aburu si ẹbi rẹ, aye rẹ ko ni toro di 
ọjọ alẹ. Eleyi ni adehun ti Ọlọhun se fun okun ẹbi 
nigbati o da awọn ẹda tan, o sọ pe: (Idunu ni yoo jẹ 
fun ọ, ki n se daada si awọn ti wọn ba se daada si ọ - 
irẹ okun ibi-, ki nsi tun maa jẹ ki ọrọ awọn ti wọn ba 
se aburu si ọ; ki wọn ma ni isinmi). 


Ẹniti o ba n se rere si ẹbi rẹ, ko ni parun, ile rẹ ko si 
ni di ahoro, sugbọn ẹniti o ba n se aburu si ẹbi rẹ, 
iparun n bẹ fun un. Anabi wa likẹ ati ọla Ọlọhun ki 
o maa ba aj sọ pe: "Sise rere si ẹbi ati ara adugbo, o 
maa n jẹ ki ilu kun" ni idakeji, aburu sise o maa n jẹ 
ki ilu di ahoro. ISunan Tirmihil. 


O jẹ ohun ti eniyan o maa ri ẹsan gba lori rẹ ni 
kiakia lati aye, ki o to kan ẹsan ti ọrun. Anabi wa 
lIkẹ ati ọla Ọlọhun ki o maa ba al sọ pe: "Kosi ẹsẹ ti 
o to ki Ọlọhun tete fi iya rẹ jẹ eniyan ni ile aye 
siwaju ọrun, gẹgẹ bii ki eniyan se aburu si ẹbi rẹ̀. 


Ni ipari, ki a mọ wipe daada sise si awọn ẹbi wa nikan 
kọ, bi ko se wipe a tun gbọdọ maa ni amumọra ati 
amojukuro ti wọn ba se aburu si wa, ki a si ma da rere ti 
a n se si wọn duro, eleyi ni ipo ti o ga julọ, anabi wa llkẹ 
ati ọla Ọlọhun ki o maa ba aj sọ pe: "Kiise ẹniti o fi rere 
san rere fun ẹbi rẹ ni a le sọ pe o nse daada si ẹbi, bi kose 
wipe ẹniti o ba nfi rere san aburu ti awọn ẹbi rẹ ba n se 
sil. 

Nitori idi eleyi ki gbogbo Musulumi o pa ofin Ọlọhun 
mọ, ki a maa se daada si ẹbi wa. 


O se pataki ki awọn obi o se afihan awọn ẹbi wọn si 
awọn ọmọ wọn, ki wọn si maa mu wọn dani ni igbati 
wọn ba n lọ si ọdọ awọn ẹbi, eleyi ni yoo jẹ ki wọn o mọ 
awọn ẹbi baba ati iya wọn, ki a le ni anfaani lati mu asẹ 
Ọlọhun sẹ ni ododo, idi niyi ti anabi wa se sọ wipe: "Ẹ 
wa mimọ nipa awọn ti o jẹ iran tabi ẹbi yin, ki o le rọrun 
fun yin lati se daada si wọn. . ITirmidhi:19791J. 


